WikipediA 

Albanska 


Albanska ( Shqip ) er tungumál sem talað er í Albaníu, en 
einnig í Kosóvó, Grikklandi og Norður-Makedóníu. 
Málnotendur eru um 6 milljónir. Greinist í 2 megin 
mállýskur; norður (geg) og suður (tosk), en þessar tvær 
greinast aftur í margar undirmállýskur sem illa skiljast sín 
á milli. Elstu textar frá 15. öld. Þrjú málfræðileg kyn. 
Óákveðni greinirinn er undansettur en sá ákveðni 
eftirskeyttur. Nafnorð hafa 6 föll og í sumum 
mállýskunum 7. Nafnorð eru sett í fleirtölu með annars 
vegar sjö eftirskeytum (-e, -a,-e, -er, -ra -t, -nj) og hins 
vegar þremur stofn-breytingum þar sem -a er skipt út fyrir 
-e, -k fyrir -q og -g fyrir gj. Lýsingarorð venjulega 
eftirsett líkt og í rómönskum málum og beygjast eftir kyni 
og tölu en ekki falli. í spurnarsetningum er ekki snúið við 
orðaröð, heldur er smáorðið a sett framan við setninguna, 
sem verður við það að spurningu. Einu stafirnir í albanska 
stafrófinu sem ekki er að finna í því enska er setillu-sé og 
tvípunkts-e. 40 % orðaforðans tökuorð frá latínu. 
Ennfremur þúsundvís af tökuorðum frá tyrknesku enda 
albanir undirsátar tyrkjaveldis um aldir. 

Nokkrar setningar og orð 


Fyrstu töluorðin eru: njé, dy, tre, katér, pesé, gjashté, 
shtaté, teté, nénté, dhjeté. — 


Shqip 

íslenska 

Tungjatjeta 

Halló 

Mirédita 

Góðan dag 

Si jeni? 

Hvað segirðu gott? 

Miré 

Ég segi allt gott 

Falemenderit shumé 

Takk 

Po 

Já 

Jo 

Nei 

A flisni islandisht? 

Talarðu íslensku? 

Flas vetém pak Shqip 

Ég tala bara smá 
albönsku 


Málsvæði 

Albanska 

Shqip 

Albanía, Kosóvó, Grikkland, 

Heimshluti 

Makedónía, Svartfjallaland 

Balkanskaginn 

Fjöldi 

6.000.000 

málhafa 

Ætt 

Indóevrópskt 

Skrifletur 

Albanska 

Latneskt stafróf 

Opinbert 

Opinber staða 

Albanía 

tungumál 

J Kosóvó 

ISO 639-1 

gg Norður-Makedónía 

Tungumálakóðar 

sq 

ISO 639-2 

alb 

SIL 

SQI 

ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 

alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 


Tenglar 
































■ Ethnolouge Álitsgerðin (á ensku) (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=aln) 

■ Námskeið í Albönsku (á ensku) (http://www.single-serving.com/Albanian/TB/basics.php) 

Albansk tungumál 

Indóevrópsk tungumál 
Albanska | Arvaníska | Tósk 


> y, Þessi tungumálagrein er stubbur. Þú getur hjálpað til með því að bæta við greinina (https://is.wikipedia.0rg/w/ 
index.php?title=Albanska&veaction=edit). 


Sótt frá „https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Albanska&oldid=1630803“ 


Þessari síðu var síðast breytt 3. apríl 2019, klukkan 16:04. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 
















